


cs 


* 


a 





“DANIEL WILLIAMS, 


ni thybioch y daw Mab y Dŷn.”—Izsu GRIST. 


$ , 


o 
br uc 





MA HRW NA ED» 


RR-COFFA AM 


O BENTREF LLANDYSSIL, 


Fr hwn a gafodd ei ladd yn ddamweiniol, Mai Xêeg, 
1938, drwy i ddarn o'r ddaear synthio arno mewn 
Chw arel, (Guarry,) yn agos ŵw artref«  Bore&w 
dydd Gwener, Pregethodd ŷ Parch. Robert 'Owen, i 
dyrfa tlosog a ddaethai ynghyd iâ wneyd y gym- 
mmwynas. olaf a'i gorff, oddiar Job 16, 22 achyng- ^^ 
Aorodd Uawboi ymofun am barodrwydd, cyn rhodio 
y Uwybr ar hyd yr hwn nis.-dychywelant.. Cadwyd” 
inguest a? ŷ corff, a phenderfynwyd ar y ddedfr, yd, 

“ Marwolaeth BPdamweiniol.? 


“ Am hyny byddwch chwithau barod, canys yn yr awr. 








GAN BAVID JONES, CWMMEUDWY. 





UCHwI drigolion yr holl ddaear, 
Bawb 'run wedd, dewch yn mla'n; 

I gael gwiandaw gair O ddifri, 
Wyf yn draethu 'nawr ar gân; 

Fe ddaeth newydd trwm i'm clustiau, 
Angeu'n para i dorri lawr ; 

Un oedd hyfryd hardd ei rodiad, 
Gwedi gadael teulw'r llawr. 

2 Daniel Williams oedd ei enŵ, 
Yn Llandyssil 'roedd yn byw; 

*Mado wnaeth â gwlad y ddaear, 
Aeth i orphwys at ei Dduw ; 

Gadawodd Wraig a-Phlant i wylo, 
Yn yranialareiols 

Gadawodd geraint a pherth'nasau S 
Byth ni ddychwel mwy yn ol; 






PWL ls i 


3 Ymae angeu'n torri beunydd, 
Rai defnyddiol lawr â'i gledd ; 
'Porrodd Daniel, heb ddim rhybydd, 

Lawr i waelod oeraidd fedd, 


43C 





2 


Credaf 'nawr eì fod uwch tristwch, 
Fry yn heddwch pur y Nef, 
Gwedi gadael gwlad y ddaear, 
Yno 'n canu* “Iddo ef.” i^ 


1a] 


4 Wrth ei waith brydnawn dydd Mercher, 
(Tng, â'i gledd, rydd angeu glas) 

Syrthiodd arno ddarn o'r ddacar 

— Myned wnaeth o'r byd i ma's; 

Ni chadd dd/wedyd,—“' ffarwell gyfaill,” 
Ni cha'dd dd'wedyd,— “ ffarwell mwy ;” 


Ni cha'dd dd'wedyd,—'' trwm yw'r ergyd ;” 


Gan mor ddyfned oedd y clwy. 


5 Ar y trydydd dydd ar bymtheg, 
O fis Mai y rhoed ef i lawr, 

I gyd orwedd yn y Fynwent, 
Gyda'r Tadau ddyrfa fawr, 

Yn y flwyddyn mil ac wythcaut, 
Ugaîn hefyd gyda hyn : 

'Tair-ar-bymtheg attyn' etto, 
O oed Crist fu ar y bryn. 


G6 Naw-ar-hugain o flynyddau, 
Ac un hefyd gyda hyn, 

Gafodd Daniel ar y ddaear, 
Cyn dyoddef yn y glyn; 

Cafodd iechyd da rhyfeddol, 
Heb ond ambell awel groes, 

“Heb un cystydd trwm ì'w wasgu, 
Hyd y foment ola'i oes. 

7 'Fe fu'n ffyddlawn rai blynyddau, 
Gafodd yma ar y llawr, 

Yn ymdrechu 'ngwinllan Iesu, 
'Mhlaid galwadau'r nefoedd fawr ; 

Colled oedd i eglwys Peniel, 

*  Golli Daniel hoff ei wedd, 

Ni cheir mwyach gyd-gyfarfod, 
*R ochor hon i byrth y bedd. 


8 Adeiladydd o ran galwad, 
Ydoedd Daniel, dyna'i waith, 
Wrth bavr'tôi i*r adeiladaeth, 
Aeth i'r tragywyddoldeb maith : 


au 


ee aa 


Y 


DA ct Ryn oca 


3 


Codi carreg yn y Chwarel, 
'Roedd pan angeu ddaeth i'w hol, 
Cafodd yno ergyd marwol, 
Ac ni ddychwel byth yn ol. 
9 "Rwyf yn credu ei fod heddy”, 
Fry yn canu mewn gwell gwlad». ; 
Nac a fedd y greadigaeth, 
'Nhragwyddoldeb maith barhad ; 
Fry'yn entrych gwlad gogoniant, 
Gyda'r llu dysglaerwedd ìlon, 
Yno'n moli'r Arglwydd Iesu, 
Ac yn gorphwys ger eì fron. 
10 Gadawodd Daniel hoff berth'nasau, 
Yn yr anial ar ei ol, 
Gadawodd ysgol iad Sabothol, 
Heb ddychwelyd byth yn ol; 
Ni cheir mwyach ei gwmpeini, 
Na'i gyfeillach ar y llawr, 
Na chyd ddysgu yn yr ysgol— 
Aeth ir trag'wyddol mawr. 
II Ei alarus deulu cofiwch; 
Peidiwch wylo ar ei ol, 
Rhaid i ninneu rodio llwybr, 
Na ddychwelwn byth yn ols. 


Ac am hyny byddwn barod, 


I gyfarfod angeu glas, 
Yn ein llestri, gyda'n lampau, 
Mynnwn olew nefol ras. 


12 Ffarwel bellach gyfaill hyfryd, 
Rhowd dy gorff mewn bedd dan glo, 

Yn yr arch, mewn annedd newydd, 
Pridd a cherrig arno'n dô: 

Fe ddaw boreu braf i wawrio, 

' Daw dy gorff o lwch y llawr, 

“Rwy'n gobeithio cawn gydganu, 
Yn y tragwyddoldeb mawr. 

13 Attat, Arglwydd, boed fy ngweddi, 
Dduw tragwyddol, nefol Dad, 

Am gymmeryd plaid y weddw, 
A'r rhai bach sydd wrth ei thra'd; 

































4 


Dŵg 'nhwy'n mlaen trwy orthrymderau, 


Tra bont ar y ddaear hon, cd 
Tel y gallont berâidd ganu, â 4 
Yn y nefoedd 'ger dy fron. 7 
14' Ni chawn bellach-gwmni Daniel, sb 
Gwn i gant.ar y, llawr, í 


Aeth i drag'wyddoldeb mawr; 
O ymdrechwn hen ac ieuainc, 
Gwreng a boneddoll i gyd, 
Geisio Iesu, cyn del amser, 
«^1 ffarwelo â hyn o fyd: 


Na chyd weddio yn yr anial, 
15 Ac os cawn.ni IESU'n geidwad, 

Idd ein cynnal is y nen, 
A'n heneidiau yn angori, 

O fewn llys y nefoedd wen, f 
Ni gawn fyned adre'n dawel, i ì í 
I Gaersalem, dinas hedd ; 
1 gyd fwyta'r llo pasgedig, 

AI ol agor pyrth y bedd. 


16 Obry'n Mynwent plwyf Llandyssil; 
Rhowd ei gorff yn llwch y llawr, 
Hyd nes cano udgorn cyfri, 
“ Codwch feirw fach'a mawr,” 
Î gael rhoddi cyfri'n gywir, í 
O flaen Iesu Grist eich pen,” 
Aiglwydd grasol rho dy fendith, i. 


Tdd tîn cymhorth fyth. Amen, EU 
YN 

E 

Ŵ. 

DIWEDD, ( 





on 











SS LL Y a y 


